













i” DEUDDEG ODL 


JR 





O WAITH GWAHANOL BRYDYDDION. 


I'w CANU AR Y DON A ELWIR, “ BELISLE MARCH.” 


1. David Thomas, Swydd Garnarvon. 


Pop perchen awen burwen barod, 
Pob tafod yn gytun, 
Rhowch fawl yn utydd i Dduw nefol, 
'Trag'wyddol T'ri ac Un gu 
E ganu'n gynnar gyson-gerdd seingar, 
i Trigolion daear dewch, 
'd T gofio hynod faith ryfeddod, 
Mewn syndod cyd-nesewch, 
Our God.is full.of grace, 
' Let all the human race â 
MA Pay their duty to.the Almighty, 
Y Before his heavenly face... 
i“ '.,Fe ddaeth yr Iesn i'r ddaear isod, 
O'i hynod le ei hun ; 
Fe wisgai'n brysur, fel creadur, 
Am dano natur dyn. 
To save our souls from hell, 
'That we with him mdy dwell, 
'The love and mercy of the Deity, 
' Notongue can wholly tell... 
'.;. Am wneud yn happus ddyn trìenus, 
Oedd glwyfus.fe gaiff glod; 
: Bydd parch ac urddasaddas iddo. 
Tra byddo'r nef yn bod, 





Gyl NG PFFÏFAC GC crynu gSYET 






a 
Il, Jonathan Hughes. 






INI mae'n weddus felus foliant, 
Gogoniant Duw ar gân, 
Agoriad geiriau, yn ol ein doniau, 
O wir galonau glan; 
Gan geisio'n gyson ganiad Seion, 
I'r lesu cyfion cu, 
Mewn odlau 'sbrydol, salmau duwiol, 
Fo'n llesol i bob llu. 
'The duty of every kind, 
Of men with all their mind, 
'To praise and honour our dear Saviour, 
'That favour we may find, 
', Oblegid iddo blygu o dyodde” 
Hyd angau friwiau o frad ; TR 
O gariad gwirfodd Nef acorodd, î 
Fe'i rhoddodd ini'n rhad. 
. And yet doth always call, 
For sinners most of all; 
He turn'd with bloody bruised body, sa 
'The fury of. Adam's fall. 
Mae gweinidogaeth iechydwriaeth 
Yn helaeth amlhau, 
Maddeuant pechodaa gollyngdod, 
— A chymod i'n hiachau. 

































IlI. Walter Davies, Llanfechan, 


CrLYwars ganiad lafar lefiad; 

Mewn tyniad pur gytun, w 

A wnaeth dau brydydd ofawl i'n Harglwydd, ' 

'Tragywydd Tri ac Un: o : 

Hil brudd Hebron, greaduriaid gwaelion, Ìh 

Ni ddichon dynion doetli | 
Roi haeddol wìr-glod i'r lan Drindod, 
Am ollyngdod cymmod coeth, 
By father Adam's fall, 

_ His offspring great.and small y | 
Were close confined, 'till Christ deseended, 
Released, healed all; o : 

Sef pawb a geisio gras yn groeso, 

'wroiiddoSilosydd; 









“TGN 2 2 











9 


(nd y gwa'rddedig lu colledig, 
Dan ysig beryg bydd. 
Sweet Jesus suffer'd sore, 
He shed his precious gore, 
'Fo save the Christian from perdition, 
Could God for man do more ? 
Pa'r galon galed wrth feddwl bured, 
Bu'r Iesu cured cor, 
Na wylai ddagrau o wir gar'digrwydd, 
Er mawrlwydd dir a mor. 


CE 





“ IV. William Jones, Rhos Llanerchrigog. 


Mae achos c'lymu mawl i'r Iesu, 
Yn awr dan ganu i gyd, 
Am ein dwyn allan o rwydau Satan, 
Oedd aflan lydan lid: 
Crist ei hunan ddaeth yn fuan, 
O'r groth yn Faban byw, 
I achub gweiniaid bechaduriaid, 
Trwy wir ordeiniad Duw. 
Praise ye the blessed Lord 
With voice of one accord, 
'There is welcome in his kingdom, 
And freedom without fraud, 
Haleluia i'r Jehofa, 
A'r gwir Fessia sydd ; 
Canwn, seiniwn bawb Hosanna, 
Hynodaf bennaf bydd. 
Let us to Jesus call, 
'The Lord and King of all, 
'T'o God of. Union and religion, 
With true perfection.falli ...., 
Rhoed nef a daear yn gysongar 
â sl [ Grist yn gynnar.gân, 
Haeddiant, moliant, ìi Dduw'r gogoniant, 
A moliant fawr a mân; 





V. Daniel Owens, Rhos Llanerchrigog. 
PaAwn trwy'r gwledydd efo'u gilydd, 
“ Mewn perffaith grefydd gre', 
Anrhydeddwch un Duw'r heddwch, 
INa folwch.ond cfe ; 


NW 














VI. 








Â 


A'i un Fab Iesu, a ddaeth i'n prynu, 
A'n tynu o ganol tân; 
Boed clod anfeidrol i'n Tad nefol, 
Tragwyddol iddo ar gân, 
Come all you sinners mind, 
'Turnsinful ways behind ; 
'The God of mercy, with great pity, 
Doth call us very kind. ŵy 





'Nesâwn atto, gwrandawn arno, $ 


Nid yw fe'n delio'n dyn ; 
Parch, anrhydedd, clod, a mawredd, | 
Fo i'r gweddaidd lesu gwyn. 
Let every living thing | 
His praise and glory sing,— ì 
Shew their duty to the Almighty, ' 
Aud call the heavenly King, 
Mae e'n barod i wneyd cymmod, 
Am bechod syndod syth ; 
Rhown ninnau ogoniant am ein llwyddiant, 
Mawr foliant iddo byth, 





Humphrey Uonies, Penpont Llanchrymus. 


GAN i'r prydyddïon manwl mwynion, 
Wneud y gyson gân, 
O fawl i'r Iesu am ein gwaredu, 
A'n tynu oll o'r tan ; 
Rhof finnau foliant iddo'n bendant, 
Mewn ffynianta gwir flydd, 
Un a'n carodd, 'Tri'n hachubodd, 
A'n rhoddodd oll yn rhydd. 
Let us rejoice atid sing 
'To Christ our Lord and King: ; 
From Satan*s power every sinner (8 
Our Brother us did bring. 
7R hen Adda wreiddiol a'n gweêrthai'i ddiafol, 
Yn blant uffernol ffau, 


_ Nes cael gwaed puredd Oen tangnefedd, 


Glân lioywedd i'n glanhau, 
Lord Gôd we must obey, : 
And Clirist. without delay, a 
Praise him for ever, €rue IJefenter;. MD 
Redeemer every day. 





El ge yoo a cn 


Boed clod i'r Arglwydd yn dragywydd, 
Sy'n Llywydd nef a llawr; 

Ein haml feiau, anwireddau, 
Duw maddeu fach a mawr, 


VII. John Williams, Abertawe. 


Y sawr ga'dd deimlad, ffydd a phrofiad, 
O werthfawr gariad Orist, 
Trwy faddeu'i bechod, rhyddhau'r gydwybod 
Oddiwrth bob trallod trist; - 
Mae'n achos iddo ganu ac uno, 
I foli'r Silo Sant, 
Am roddi'n rhyddion garcharorion, 
. Afradlon blinion blant. ^ 
Let us believe in thee, 
By faith we shall be free, 
From all damnation, evil devotion, 
And motion of misery. 
Y Balm o Gilead, baner golau, 
Ddattododd gloiau'r glyn, 
Llew o Juda a lyncodd angau, 
Ar ben Calfaria fryn, 
'The only sinner's Friend, 
We may in him depend ; 
Our best Redeemer, faithful Guider, 
For ever to the end. 
Ior y lluoedd, Brenin nefoedd, 
Ar y bydoedd sydd yn ben, 
1ddo'n bendant bo'r gogoniant, 
A'r moliant fyth, Amen, 





nno 


VIII. David Saunders, Merthyr. 


A'T y mwynion lan Brydyddion, 
Oedd saith wŷr hoywlon hy”, 
Minnau'n wythfed ddof a'm teyrnged, 

Am nodded yma ì ni; 
Nis gall eigion doniau dynion, ; 
Roi digon yn eu dydd, 
O glodforedd i'r Gogonedd, 
Yr hwn a'n dygai'n rhydd, 








6 


And bring us safe you see, 
(Be not afraid) and free, 
'That we'll never any further, 
In bondage live and be. 
Gallu'r Duwdod sydd i'w ganfod, 
I nod rhyfeddod faith, 
A doethineb anfeidroldeb, 
Yn wyneb hyn o waith, 
'Fhe angels all above 
Io praise with flaming love, 
May we here now procure 
Â wing to do as dove, 
'Tra fo'm yma, swn Hosanna 
Fo'n benna' o fewn i'n byd, 
Daw'n y diwedd i ni annedd 
Yn llawn ei hedd o hyd. 


tonn, Ben 


1X. Daniel Eeans, Ceredigion. 


CANU hynod fawl i'r Duwdod 


A wnaf â'm tafod tan ; 
Dyna gyson waith goreu-lon 
Angylion gloywlon glan : 
Yn dra chynnar Iesu mwyngar 
A ddaeth i'r ddaear ddu, 
I waredu ac i brynu, 
I dynu myrdd i'w dy. 
Come fall at Jesus' feer, 
To every man 'tis meet, 
'To the heavenly sons of glory, 
His praise is surely swcet. 
Fe balmentodd ffordd i'r nefoedd, 
Fe'i dododd i ti'r dyn, 
Yn rhwydd barod ffordd ddi-drallod, 
Drwy'i hynod loes ei hun. 
Come therefore sound his praise, 
With charming loving lays: 
And to honour Christthe Saviour, 
Endeavour all thy days. 
Boed ei gynghor i ti'n angor, 
'Tra ar y cefnfor cul, 
Nes o'r diweld gweì'd ei hafaidd 
Angylaidd sanetaidd Sul. 





7 
X. William Davis, Coed-y-cymmer. 


Ruo'r finnau fawrglod i fy Arglwydd, 
Yn rhwydd yn ol fy rhan, 
Er nad wyf gywrain i wau geiriau, 
A'r Awen weithiau'n wân; 
Am ei gariad di derfyniad, 
A threfniad Un a Thri, 
Arol ein ffoledd digyffelyb, 
A. ddaeth i'n hachub ni. 
Now to his holy name, 
Who blotted out our blame, 
Give him always Halelujah, 
Hosanna to the same ; 
Nes bo'r eangder, drwy'r uchelder, 
A'r dyfnder oll ar dan ; 
Mawl un genau, mawl a ganant, 
Ogoniant Duw ar gan. 
Sweet sanctified saints, 
Complete beyond complaints; 
Sonsof glory surpass highly 


Our earthly filthy faints. 
Ac aed yn gyd-gerdd, sain gyson-gerdd, 
Yn un-gerdd, yn y nef; 
A chyd weiied teulu daear 
Eu llafar yn un llef. 


XI. William Davies, /1ffrica. 


UANODD dynion mawr eu doniau, 
Fwyn glod i'r Arglwydd Dduw, 
Minnau ganaf, paham tawat? 
Dywedaf da yw Duw. 
Cariad rhadol sydd yn rhedeg 
Modd gwiwdeg at rai gwan, 
Rhoddwn foliant a gogoniant, 
Byd rhyfedd ddaeth i'n rhan, 
Our father Adam fell, 
And pav'd the way to hell, 
Christ in mercy made way to glory, 
'That God with man may dwell, 
Oblegid iddo E' ddiodde” 
I fadde” beiau mawr: 









S 


Pa'm na.chana', sain Hosanna, 
Swn Haleluia'r lawr ? 
The God that dwells on high, 
Sent Ohrist for man to die; 
True annointed, King, Priest, Prophet, 
The Lord tbat cannot lie, 
Sy'n galw yn dirion blant afradlon, 
Trwy ffydd ar frys ì ffoi, 
i'w glwyfau gwaedlyd, er eu bywyd, 
Ymdrwsiwch heb ymdroi. 












XII. Robert Thomas, Risca. 


CANODD llawer. un yn llafar, 
Heb gynnwrf gynnar gân, 
O fawl i'r Iesu am ein gwaredu, 
A'n tynu o ganol tan; 
Gan fod prydyddion, dethol, doethion, 
Heb ddig yn un-ar-ddeg, 
Minnau'n ddiddig ddof yn ddeuddeg, 
A'm hanrheg yn ddifreg, 
My brethren come and sing 
'T'o our Bord and King, 
His name is worthy to praise his glory, 1 
Ín all and every thing. Y 
Rhown glod i'r Arglwydd 'nawr o'r newydd, 
Pen llywydd nef a llawr, 
A rhwydd anrhydedd, parch a mawredd 
O'r bron i'n Brenin mawr. ' 
We fell in Adam's fall, B4 
And Jesus died for all, ; ' 
And bought us freedom to his kingdom, 
For he is King of all, Ŵ 
Mae'n gweddu ini ei glodfori, Xi 
A'i barchu'n fwy nac un, ^1 
Am dalu ein dyled o gywir gariad, | 
Arfaethiad Tri yn Un, | 
| 
ì 


























T. Price, “Trgraffydd, Merthyr, 






